જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| વૈશાખ સુદ - ૧૪ 


| તા.૨૨-૦૫-૨૦૨૪ | 


બુધવાર | ૭00 ૫0.: 1487 


શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર, મેડચલ, 
સિકંદરાબાદ મધ્યે મંગળવાર તા. ૨૧-૦૫- 
૨૦૨૪ ના રોજ શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ 
કડવા પાટીદાર સમાજના મહામંત્રી 
પુરૂષોત્તમભાઈ રવજી ભગત અંકલેશ્વર) 
માતાજીના દર્શન કરવા પધારેલ હતાં. 
પુરૂષોત્તમ રવજી ભગત સાથે બીલીમોરા થી 
પુરૂષોત્તમ માવજી ભાવાણી (જેઓ દેવજીભાઈ 
રામજી પોકાર ના બનેવી) પણ સાથે આવેલ 
હતાં. 
તેઓ શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર પ્રાણ 
પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ માં અમુક કારણસર હાજર 
ના રહી શક્યાં હતાં. ગતરોજ તેઓ હૈદરાબાદ 
તેમના સગાસંબંધીને ત્યાં આવતા સૌ પ્રથમ 
દિવસે શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર, મેડચલ, 
સિકંદરાબાદ મધ્યે મુલાકાત લેવા પધારેલ. 
તેમના સ્વાગતમાં સિકંદરાબાદ 
જજના ઉપ પ્રમુખ તેમજ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 
મહોત્સવ વખતે ના આયોજન સમિતિના ચેરમેન 
ની ભૂમિકા અદા કરનાર કરમશીભાઈ ડાહ્યા 
પાંચાણી અને તેમની સાથે સિકંદરાબાદ 
સમાજના અગ્રણી દેવજીભાઈ રામજી પોકાર 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
પુરૂષોત્તમભાઈ ભગત મંદિરના 
પ્રાંગણમાં ઉમિયાધામ મેડચલ મધ્યે હાલમાં 
નિર્માણ કરેલ અતિથિ ગૃહ ઉમા પાર્વતી ભવન નું 
પણ નિરક્ષણ કરેલ જેમાં અતિથિઓ ને રહેવા 
માટે ત્રણ સ્ટાર હોટલ જેવા ૩૦ રૂમની સુવિધા 


સમા 


ઉભી કરવામાં આવી છે.. 

નિરક્ષણ કરી વખતે તેઓએ 
આનંદની લાગણી વ્યકત કરી હતી અને આવું 
સુંદર આયોજન કરવા બદલ કેંદ્રીય સમાજ વતી. 
સિકંદરાબાદ સમાજને અભિનંનદન પાઠવેલ 
હતાં. 


શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર 
મેડચલ - સિકંદરાબાદ 


સવંત ર૦૮૦ 
વૈશાખ સુદ 


ઉમિયાધામ મેડચલ, સિકંદરાબાદ મધ્યે શ્રી ઉમિયા માતાજી - આજના દર્શન 


શ્રી ઉમિયા માતાજી પ્રાગટધ દિવસ નિમિતે ગુરૂવાર, 
તા. 23-05-2024 ના રોજ સાંજના 4:00 કલાક થી ભજન : 
શ્રી ઉમિયાધામ મેડયવ મધ્યે નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે 


આપણી ભાવી પેઢી ને વારસામાં 

આપણી સંસ્કૃતિ આપવાનો આ માસ્ટર પ્લાન નું 

આયોજન વિષય પર વિષતારમાં સિકંદરાબાદ 

સમાજના ઉપ-પ્રમુખ કરમશીભાઈ ડાહ્યા 
પાંચાણીએ સમજણ પુરી પાડેલ હતી. 

સિકંદરાબાદ સમાજના આ અભિગમ અને 


જન્મ શતાબ્દિ મડોત્સવ 
વડીલશ્રી વીરજીભાઈ તાકરાણી, મુંબઈ 


તે 
નિ 
10407 ! 
જન્મ શતાબ્દી 
મહોત્સવ 


₹૦-ઘ-૧૯ર૪ થી ર૦-ઘ-ર૦ર૪_ 


આ અવસરે વડીલ શ્રી વીરજી 
બાપા એ સૌને સુખ સમૃદ્ધિ અને સ્વાસ્થ્ય રહો 
તેવા તેમના સ્વમુખે આશીર્વાદ આપેલ. તેઓ 
એ સૌને સંબોધન માં સંયુક્ત પરિવાર ની 
વિશેષતા અને તેમના પરિવારે કરેલ બંને 
વડીલો ની સેવા ને બિરદાવી આશિર્વાદ 
આપેલ. 

વડીલ શ્રી વીરજી બાપા એ ૧૯૬૨- 
૬૫ એમ ત્રણ વર્ષ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજમાં ખજાનચી તેમજ સતત ત્રણ ટર્મ 
એટલે નવ વર્ષ શ્રી રે રોડ કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતન સમાજમાં પ્રમુખ તરીકે ની 
જે સેવા બજાવી જેમની સમાજના અગ્રણીઓ 
એ પણ સરાહના સાથે તેમના કર્તવ્યનિષ્ઠ 
અને પ્રેરણા દાયી જીવન વિશે વાત કરતાં રે 
રોડ સમાજ ના વડીલ શ્રી કિર્તીભાઇ મનજી 
સાંખલા, વિનોદભાઈ ભીમજી દિવાણી અને 
આપણી સમાજના જલગાંવ નિવાસી ભૂતપૂર્વ 
વિધાન સભ્ય શ્રી ચંદુભાઈ વિશ્રામ રૂડાણી એ. 
વડીલ શ્રી વિશે તેમના જીવંત અભિપ્રાયો 
આપેલ અને સંયુક્ત પરિવાર ની આવી 


સફળતા ને બિરદાવી હતી. પક શ્રી વીરજી 


' બાપા ના સૌથી નાના દીકરા હિતેશ ભાઈ એ 


પણ તેમના સુંદર અભિપ્રાયમાં સંયુક્ત 
પરિવાર ના ગુણ, અવગુણ વિશે તેમની સહજ 
શૈલીમાં સારો સંદેશ આપેલ અને સૌની 
હાજરી નો તેમના પરિવાર વતી આભાર 
વ્યક્ત કરેલ, 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી. 
ભવ્યાતિભવ્ય ઓળખ ઉભી કરનાર આપણા 
આદરણીય વડિલ શ્રીવિરજીભાઈને 
જન્મદિનની હાર્દિક શુભકામનાઓ..... સૌ 


પ્રથમ ભવ્ય ચરણે વંદન હજો, હૃદયપૂર્વક 
નમન હજો, કે જેમણે સમાજ તણા ઉત્કર્ષમાં 
સહકાર દઈ ઉજવળ કર્યું પુરુષાર્થથી ને પ્રેરણા 
પ્યાર દઈ સૌ પ્રથમ નિષ્ઠા તણો દિપક લઈને 
હાથમાં સૌને લીધા સાથમાં પગદંડી પાડી 
જેમણે છે ધન્ય એ કર્મવીરને પથ જેમનો 
પાવન કરશે ને આબાદ કરશે... પ્રભુ દીર્ધાયુ 
પોષણ હજી મળવા દો... આપણા ભવ્ય 
સમાજમાં જેમણે વિકાસ કાજે સુવર્ણ કળશ 
પર ચડવા દો એમની એ કીર્તિને... 

100 વર્ષ એટલે ફક્ત એક સદી 
નહી... પરંતુ એક યુગ કહેવાય છે. પરિવાર 
માટે એક યુગ એટલે આપનો પ્રેરણાદાયી 
જીવન... આપણું જીવન એટલે પરિવારની 
ઓળખ.. 


ગુજર 


તના હિસ્ટોરિક્લ એન્ડ કલ્ચરલ રીસર્ચ સેન્ટર સંસ્થા દ્વારા તાજેતરમાં જ તૈયાર 


કરવામાં આવેલ કચ્છની મનમોહક ભૂમિને સમર્પિત "અતુલ્ય વારસો કચ્છ વિશેષાંક" ગતરોજ કચ્છ 
મહારાણીશ્રી પ્રીતિદેવીજીને અર્પણ કરવામાં આવ્યો. આ નિમિત્તે રાજવી પરિવારના અન્ય સભ્યો 


પણ જોડાયા હતા 


તથા કચ્છ પ્રવાસન અને તેના ઇતિહાસ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વધુમાં 


અતુલ્ય વારસો આઇડેન્ટિટી એવોર્ડ ૨૦૨૩-૨૪ ના હેરિટેજ પ્રવાસન (દેવપર હોમસ્ટે) કેટેગરીમાં 


નોમિનેટેડ કૃતાર્થ 
હતા. 


સિંહ જાડેજાને અતુલ્ય વારસો ટીમ દ્વારા એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા 


આ પ્રસંગે ટીમ અતુલ્ય વારસોમાંથી કપિલ ઠાકર, નરેન્દ્ર ઓતિયા અને રોનક રાણા 
જોડાયા હતા અને કચ્છથી સંજય ઠાકર, નરેશ અંતાણી, બીપીન સોની, પ્રમોદ જેઠી, દલપત 


દાણીધારીયા વગે 


રે જોડાયા હતા. ટીમ અતુલ્ય વારસોને કચ્છ મહારાણીશ્રી પ્રીતિદેવીજી એ કરેલ 


સહયોગ બદલ તેમનો ખૂબ ખુબ આભાર વ્યક્ત કરેલ. 
તાગપુર માં 8" સાગવાત સેવા ગ્રુપનું સ્તેડહમિલત 
વ્યાપાર સાથે આકસ્મિક અવસરે સડાય સમિતિ 


શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ, લક્કડગંજ નાગપુરના પાટીદાર સનાતની ભાઈઓ દ્વારા 
સંચાલિત 8" સેવા સમિતિ ગ્રુપ (8" ઉપર સાગવાનનું કામ કરતી ફર્મ નું ગ્રુપ) જે પાછલા 25 વર્ષોથી 
જરૂરિયાત મંદ પરિવારો ને વૈધકીય સહાયતા આપતા આવ્યા છે. આ 8" સેવા સમિતિના આ મહાન 
કાર્ય ને 25 વર્ષ પૂર્ણ થતાં સમિતિના વ્યાપારી પેઢી નાં ભાઈઓએ તા. 19/05/2024 ના ભારતી 
દીદી ગૌશાલા સંસ્થા નાગપુર માં સહપરિવાર મિલનનું આયોજન કરેલ, જેમાં ગૌશાલા સંસ્થાના 
કારોબારી સદસ્યો પણ લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે હાજર રહેલ અને સમિતિ દ્વારા ગૌમાતા ને 
ગૌચારાની આજીવન તિથિ નોંધાવી ગૌસેવાનો લાભ પણ લીધેલ. સાગવાન લકડા નાં વ્યાપાર સાથે 
જોડાયેલ વ્યાપારી સંગઠન નું અનેરું કાર્ય સહુ માટે આદરણીય અને આદર્શ બની રહેલ છે.. 


11118 10 


€૮૯૦૦૬- 


8 4 91 8999989162 


11દિ 1151. 


£2121.01દદિ 11115 
0/01. 0/11 ઇ૩ 


"1૦0 1000* ૦ 


॥10101.81॥11.00.1 


છવા“૦11૦૫।%૬[૮૦૩૪૦૧ 1.૮૦૧ 


*1&૮ /[૩001)/ 


ભવ્ય મેગા પ્રોજેકટ ના પ્રથમ ચરણનું કામ પુરૂ 
થઈ ચૂક્યુ છે અને આગળ દ્વિતીય ચરણમાં લગ્ન 
કરવા માટે ની સુંદર વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં 
આવશે. જે ભવિષ્યમાં આપણી જ્ઞાતિજનો ને 
ઉપયોગી બને એવા ભાવ સાથે સિકંદરાબાદ 
સમાજના દરેક સભ્યોના સાથ સહકાર થી આ 
પરિસરમાં લગ્ન અથવા મોટા કાર્યક્રમ કરવા 
માટે મોટો સભા મંડપ અને તેની સાથે 
ભોજનાલય મંડપ નું બાંધકામ હાથ ધરવામાં 
આવેલ છે. એ પણ ટૂંક સમયમાં નિર્માણ કરી 
વપરાશમાં લેવામાં આવશે. આના માટે એક 
અલગ ઉતારા વયવસતા માટે રૂમના નિર્માણ 
ભવનપણ બાંધકામ કરવાનું છે તેમ જણાવેલ. 

કેંદ્રીય સમાજ ના મહામંત્રી 
પુરૂષોત્તમભાઈ ભગત સિકંદરાબાદ સમાજના 
આ મેગા પ્રોજેક્ટ જોઈ આનંદમય બની ગયા 
હતાં. દક્ષિણ ભારતનું પ્રથમ શ્રી ઉમિયા માતાજી 
મંદિર ની સાથે રેસોર્ટ જેવી વ્યવસ્થા જોઈ 
સિકંદરાબાદ સમાજની લાંબી સોંચ જોઈ 
સમાજ ને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.માતાજી 
ના દર્શન કર્યા બાદ સિકંદરાબાદ સમાજના ઉપ 
પ્રમુખ કરમશીભાઈ ડાહ્યા પાંચાણીના વરદહસ્તે 
પુરૂષોત્તમભાઈ ભગત ને શ્રી ઉમિયા માતાજી 
મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નું સ્મૃતિ ચિહન 
આપી સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 


સંયોજક : જસવંત સુરાણી સિકંદરાબાદ 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


ઉત્સીદેયુરિમે લોકાઃ ન ટા કર્મ ચેદહમ્‌। 
સંકરસ્ય ચ કર્તા સ્યામ્‌ ઉપહન્યામિમાઃ પ્રજાઃ ॥ 
(અ.૩-૨૪) 

જો હું કર્મ ન કરું તો આ સર્વ લોકો 
નાશ પામે, હું વર્ણસંકરનો કર્તા થાઉં તથા આ 
સઘળી પ્રજાને હણનારો થાઉં. 
જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


શ્રી પાટીદાર નવયુવક મંડળ ભંડારા 
દ્રારા આપણી સમાજના આદ્યસુધારક પૂજ્ય શ્રી 
નારણ રામજી લીંબાણી અને શ્રી કેશરા પરમેશ્વરા 
ની જન્મતિથિ નિમિતે દર વર્ષની જેમ 

આ વર્ષે પણ આ ભગીરથ પ્રયાસ ને 
સાથ આપતા તા.21/05/2024 મંગળવારના 
દિવસે નું આયોજન કરવામા 
આવેલ જેમાં 29 બ્લડ ડોનર દ્વારા રક્તદાન 
કરવામાં આવ્યું હતુ અને આ આદ્યસમાજ 
સુધારક શ્રીઓની જન્મતિથિ અને પુણ્યતિથિ ને 
ઉજવી રાષ્ટ્રીય પુષ્પાંજલી સમર્પિત કરી એક 
સાચા સનાતની બની ફરજ અદા કરેલ. 


મહિલા સંઘ પ્રમુખ 


શ્રીમતી જશોદબેત તાકરાણી 

બ ૪૪મી 
દાંપત્યજીવત ઘર્ષગાંઠ 

તિપિત્તે પી શુભકામતાઓ.. 


જ 

અખિલ ભારતીય મહિલા સંઘના 

પ્રથમ નાગરિક એવા શ્રીમતી જશોદાબેન 

નાકરાણી (ગોવા) ના વિવાહ વર્ષગાંઠની ખુબ 

ખુબ શુભેચ્છાઓ તેઓએ એમના દંપત્યજીવન 

(૧૯૮૧)૪૪વીં વર્ષગાંઠ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ 
પત્રિકાને 501/- ની શુભેચ્છા પાઠવી છે 

આપણા સૌ માટે પ્રેરણા સ્વરૂપ 

છૈઆપ બંનેનું દાંપત્યજીવન આમ જ હસતું 


4364. 


આપ બંનેને સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત. 
રહો એવી શુભકામનાઓ પાઠવે છે. 


હૈદરાબાદ સમાજના કોતાપેટ 
વિભાગ નિવાસી તેમજ શ્રી પટેલ પ્લાયવુડ એન્ડ 
હાર્ડવેર, મહેદિપટનમ, હૈદરાબાદ (કચ્છમાં 
રતડીયા) વાળા વિમળાબેન કરમશીભાઇ 
નાકરાણીની પૌત્રી અને જયશ્રીબેન પ્રતાપભાઇ 
નાકરાણીની સુપુત્રી કુ. પ્રાચી નાકરાણી 5૬€ માં 
93. 80 % થી ઉત્તિર્ણ થઈ પરિવાર તેમજ 
સમાજનું ગોરવ વધારવા બદલ ખુબ ખુબ 
અભિનંદન. કુ.પ્રાચી 1 4 1 રીજીયનના 
એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ ના કર્મઠ કન્વીનર 
પ્રતાપ નાકરાણી ની દીકરી છે. 
ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી. 
તેમની વિશેષ સિદ્ધિ હાંસલ કરવા બદલ 
અભિનંદન સાથે ભવિષ્યના લક્ષાંકો સિદ્ધ કરો 
એવી શુભકામનાઓ પાઠવે છે. 
જ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
તેમની વિશેષ કારકિર્દીને બિરદાવે છે. 


પરીચયઃ- 
કિશન ચંદ્રકાન્તભાઈ નાકરાણી 
મો.:97265 31276 
ગામઃ- ભાલેજ, આણંદ 
કચ્છમાંઃ- નેત્રા(માતાજીના) 
અભિરુચિઃ- સાહિત્ય વાંચન, લેખન 
ધ્યેયઃ- હાલ શિક્ષક તરીકે ફરજ. 
અને દેશ સેવામાં ભાગીદાર બનવા માટે ક્લાસ ૧ અધિકારી 
બનવાનું સ્વપ્ન. 
ક્યારેક ક્યારેક લેખ લખવા અને સ્વરચિત 
કવિતાઓ લખવી ગમે છે. સનાતન ધર્મ પત્રિકા વિશે વડીલ શ્રી 
ગૌરાંગભાઈ સાહેબે વિચારોની આપ લે કરી ને જાણ કરી. 
ત્યારબાદ મે પણ પોતાની રૃચિ દાખવીને સાહેબ 
ને જણાવ્યું કે મને પણ આ ક્ષેત્રમાં શોખ છે. મારામાં રહેલ રૃચિ ને 
ગૌરાંગ ભાઈ સાહેબે નજીક થી ઓળખી અને મને ઉજાગર 
કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જેનો હું આભારી છું. વિશેષ બસ આટલું, 
જ, વધુ ગૌરાંગભાઈ સાહેબે આગળ જણાવી દીધું છે. 
આપસર્વે નો ધન્યવાદ 


સુરત યુવક મંડળ આયોજીત ક્રિકેટ ટુતપ્રિત્ટતી 
જુ ભવ્યાતિભવ્યશુમશરૂઆત હડ) 


શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. યુવાસંઘ, નર્મદા 
કાઉન્સિલ દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન સિલ્ક સીટી 
સુરત ડિવિઝન સુરત યુવક મંડળ આયોજીત,શિવ 
શક્તિ લેમીનેટ્સ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 2024 ઓપનિંગ 
તારીખ ૨૦મે નાં રોજ સુરત યુવક મંડળ દ્વારા ૭3. 
ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ નું ભવ્ય આયોજન સાઈ ફકીર ક્રિકેટ 
ગ્રાઉન્ડ, ભેસ્તાન ખાતે સાંજે ૭.૦૦ કલાકે ભેગા 
મળીને સમાજના પ્રમુખશ્રી ઝવેરભાઈ રામાણી, 
દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન સમાજ પ્રમુખશ્રી રમેશભાઈ 
પારસિયા, દક્ષિણ ગુજરાત મહિલાસંઘ પ્રમુખશ્રી 
નર્મદાબેન સેંઘાણી, દક્ષિણ ગુજરાત રીજીયન 
ચેરમેન વિશાલ નાકરાણી, યુવા મંડળ પ્રમુખશ્રી 
સંજય ભાવાણી તેમજ મહિલા મંડળ પ્રમુખ શ્રીમતી 
દમયંતીબેન ભાવાણી તેમજ સમસ્ત હોદ્દેદાર મિત્રો 


તીખ ૨૧/૦૫/૨૦૦૧ શિવમ જન્મ 
દિન ની કર્મઠ ઉજવણી કરતા, શ્રી અખિલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ - ફોરેસ્ટ 
કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ દિલીપ શિવદાસભાઈ પોકાર 
હરદા જેઓ કચ્છ માં કાદિયા (નાના) દ્વારા તેમના 
પુત્ર શિવમ પોકાર ને ગત રોજ ૧૮ વર્ષ પૂર્ણ થતા 
યુવા સુરક્ષા યોજના મા અને સનાતન ધર્મ પત્રિકા 
ઓફિસ એડ્રેસ પર આવે છે પણ ઘરે પરીવાર પણ 
તેનું વાંચન કરે અને શ્રીસમાજ ના મુખ પત્રક ને 
મોનિકા દિલીપ પોકાર નાં નામે આવે તેમ સભ્ય માં 


ડિદુધાર્મિક લગ્ન વિધિ બાબત સુપ્રીમ કોર્ટતો ચુકાદો 


હિંદુ લગ્ન એ એક પ્રવિત્ર ધાર્મિક 
પ્રક્રિયા છે અને તેને ગીત. નૃત્ય કે જમવા કે દારૂ 
સેવન માટેનો પ્રસંગ નથી તેવું અવલોકન કરી 
સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ બી.વી.નગરત્ન અને 
ઓગસ્ટીન જ્યોર્જ મસીહની બેન્ચે ૨-૫-૨૦૨૪ 
ના જણાવેલ હતું. 

તેઓના કહેવા પ્રમાણે હિંદુ લગ્ન 

અધિનિયમ હેઠળ નિર્ધારિત પરંપરાગત 
વિધિઓ હેઠળ હોવી જોઈએ. ખંતપૂર્વક, 
ચુસ્તપણે અને ધાર્મિક રીતે અનુસરવામાં આવે 
છે. જેમાં નિષ્ફળ થવા ઉપર લગ્ન નોંધણી થયા 
પછી પણ તેને અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવશે. 
વધુમાં ચુકાદો આપતા જણાવેલ કે કાયદાને 
કલમ ૦૭ " હિંદુ લગ્નની વિધિઓ” ની વાદી 
આપે છે જે લગ્નની માન્યતા માટે પાલન 
કરવાની હોય છે અને જો તે રદ કરવામાં આવે 
તો લગ્નને માન્ય ગણવામાં આવતું નથી. 

કાયદાની દ્રષ્ટીએ કલમ ૦૭ કહે 
છે કે હિંદુ બંને પક્ષના પરંપરાગત સંસ્કારો 
અને વિધિઓ. જયાં આવા સંસ્કાર અને 
વિધિઓમાં સપ્તપદી (પ્રવિત્ર અગ્નિ પહેલ। 
વર અને કન્યા દ્વારા સંયુકત રીતે સાત 
પગલાં લેવા) નો સમાવેશ થાય છે. સાતમું 
પગલું ભરવામાં આવે ત્યારે લગ્ન સંપૂણ 
અને બંધનકર્તા બને છે. 

વધુમાં સ્પષ્ટતા કરતા જણાવેલ કે 
હિંદુ લગ્ન લાગુ પડતા સંસ્કારો અથવ। 
સપ્તપદી જેવા સમારંભો અનુસાર કરવામાં 
આવતા નથી. જયારે લગ્ન ને હિંદુ લગ્ન 
તરીકે ગણવામાં આવશે નહિ. બીજા શબ્દોમાં 
કહીએ તો. અધિનિયમ હેઠળ માન્ય લગ્ન માટે 
જરૂરી વિધિઓ કરવાની હોય છે અને તે વિધિની 
કામગીરીનો પુરાવો હોવો જોઈએ. 

સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદામાં ટકોર કરતા 
ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે કે હિંદુ કાયદામાં 
લગ્ન એક સંસ્કાર અથવા સંસ્કારો છે અને 
લગ્નને તૃચ્છ ગણનાર યુવક- યુવતીઓની પ્રથાને 
અવગણવામાં આવે છે અને વિધિને અનુસર્યા 
વિના પતિ-પત્ની તરીકેનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરવા 
માંગે છે. 


તેથી અમે યુવા પુરુષો અને સ્થ્રિયો ને 
વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ લગ્નની સંસ્થામાં 
પ્રવેશતા પહેલાજ તેના વિશે ઊંડાણપૂર્વક વિચાર 
કરે અને ભારતીય સમાજમાં આ સંસ્થા કેટલી 


દેડદાત માટે તિર્ધાર વ્યક્ત કરતા 
ઘૃદ્ધા આપે છે યુવાઓતેપ્રેરણા 
૩/વ 114116 ।- [૫ 


આદિપુર વરીષ્ઠ ઉષાબેન એ. 
ગોસ્વામીએ રાજ્ય જ નહી પરંતુ રાષ્ટ્રીય અને 
આંતરાષ્ટ્રીય સ્તરે નેપાલમાં 100 મીટરની 
દોડમાં ભાગ લઈને પ્રથમ ગોલ્ડમેડલ પ્રાપ્ત 
કર્યો હતો. દોડમા પ્રથમ ક્રમાંક સાથે ઉષાબેનએ. 
વરછી ફેંકમાં દ્વિતિય ચંદ્રક પદક, ચક્રફેકમાં 
દ્વિતિય ચંદ્રક પદક સાથે પ્રમાણપત્ર અને 
મોમેન્ટો પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે 
આજની યુવાપેઢીએ આગળ આવવું જોઇએ. 
અને તેમના માટે રાહ ચીંધી હતી. 

સામાજીક કાર્યોમાં પણ જેવા કે 
અન્નક્ષેત્ર, જયઅંબે શક્તિમંડળ દ્વારા સેંકડો 
બહેનોને વિવિધ પ્રકારની રોજગાર લક્ષી 
તાલીમ આપીને તેમને પગભર કરાઈ રહ્યા છે, 
મહારાષ્ટ્રમાં ગત મહિને મુંબઈ ખાતે પણ 
ફાસ્ટવોકમાં તેમણે તૃતિય સ્થાન અને બ્રોન્ઝ 
મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. તેમજ તેમણે દેહદાન 
માટેપણ જાગૃતિ લાવીને કરવાનો નિર્ધાર વક્ત 
કર્યો છે. તેવો વિજયનગર, હરીયાણાની 
સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા જવાના છે. 


પવિત્ર છે. 

લગ્ન એ ગીત અને નૃત્ય માટેનો 
પ્રસંગ નથી અને જમવું દારૂનું સેવન કરવું 
અથવા લગ્ન પછી ફોજદારી કાર્યવાહીની 
સંભવિત શરૂઆત તરફ દોરી જવાના દબાણ 
દ્વારા દહેજ અને ભેટોની માંગણી અને 
બદલાવનો પ્રસંગ એ વ્યાવસાવિક વ્યવહાર નથી 
જેથી તે સ્થાપિત કરવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. 
લગ્ન તો એક પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચેનો સંબંધ... 
ભવિષ્યમાં વિકસતા પરિવાર માટે જે ભારતીય 
સમાજનું મૂળભૂત એકમ છે. 

હિંદુ પરંપરાને અનુસર્યા વગર માત્ર 
નોંધણી પ્રમાણપત્ર માટે લગ્ન કરનાર યુગલોને 
ફટકાર લગાવતા કહેલ કે હિંદુ લગ્ન કાયદો 
૧૯૫૫ મુજબ કલમ ૦૭ માં લગ્નની વિધિઓ 
ઉલ્લેખ કરાયો છે. આ વિધિમાં ફેરા ફરજીયાત 
છે જે બાદ જ લગ્ન પુરા થયા ગણાય. જયારે 


કલમ ૦૮ લગ્નની નોંધણી અકે સર્ટીફીકેટ 
અથવા કાયદેસર પુરાવા સાથે સંકળાવેલા છે. 
જ્યાં સુધી કલમ ૦૭ મુજબ લગ્નની વિધિ 
કરવામાં નાં આવી હોય ત્યાં સુધી મેરેજ 
રજીસ્‍ટ્રેશન ઓફિસર કલમ ૦૮ હેઠળ લગ્નની 
નોંધણી નાં કરી શકે. જો કોઈ સર્ટીફીકેટ એમ 
કહીને આપવામાં આવ્યું હોય તો લગ્નની વિધી 
કરવામાં નથી આવી તો આ પ્રકારની નોંધણીને 
કાયદેસર ના ગણી શકાય. 

અંતે ટૂંકમાં કહીએ તો... સુપ્રીમ કોર્ટે 
લગ્નને લઈને મહત્વનો નિર્ણય આપ્યો છે. આ 
નિર્ણયમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે હિંદુ લગ્ન એ 
એક સંસ્કાર છે અને તે "ગીત-નૃત્ય', "વાઇનિંગ- 
ડાયનિંગ"નું આયોજન નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે 
જો જરૂરી વિધિઓ કરવામાં આવી ન હોય તો 
હિંદુ લગ્ન અમાન્ય છે અને નોંધણી આવા 


વઉ આવોજન નથી અથવા અનુચિત દબાણ 


લગ્નને માન્ય ગણી શકતી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે એક 
નિર્ણયમાં હિંદુ મેરેજ એક્ટ 1955 હેઠળ હિંદુ 
લગ્નની કાનૂની જરૂરિયાતો અને પવિત્રતાને 
સ્પષ્ટ કરી છે. 
કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે હિંદુ 
લગ્નને માન્ય રાખવા માટે તે સપ્તપદી (પવિત્ર. 
અગ્નિની સાક્ષીએ સાત ફેરા ફરવા) જેવા યોગ્ય 
સંસ્કારો અને વિધિઓ સાથે કરવામાં આવે છે 
અને વિવાદોના કિસ્સામાં આ સમારોહના 
પુરાવા પણ મળે છે. જસ્ટિસ બી. નાગરત્નાએ 
પોતાના ચુકાદામાં કહ્યું કે, હિંદુ લગ્ન એક 
સંસ્કાર છે, જેને ભારતીય સમાજમાં એક મહાન 
મૂલ્યની સંસ્થા તરીકેનો દરજ્જો મળવો જોઈએ. 
આ કારણોસર અમે યુવા પુરૃષો અને 
મહિલાઓને વિનંતી કરીએ છીએ. કે લગ્નની 
સંસ્થામાં પ્રવેશતા પહેલા તેના વિશે ઊંડાણપૂર્વક 
વિચાર કરો અને ભારતીય સમાજમાં ઉક્ત 
સંસ્થા કેટલી પવિત્ર છે તેનો વિચાર કરો. 
તેમણે. કહ્યું, લગ્ન એ 'ગીત અને 
નૃત્ય' અને 'દારૂ પીવા' અને જમવાનું'નું 


1 દ્વારા દહેજ અને ભેટોની માંગણી કરવી અને 
લેવડદેવડ કરવાનો પ્રસંગ નથી. જે બાદ 

કોઈપણ સંજોગોમાં ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ 
કરી શકાય છે. લગ્ન એ કોઈ વ્યાપારી 
લેવડદેવડ નથી, તે ભારતીય સમાજની એક 
મહત્વપૂર્ણ આયોજન છે જે એક પુરુષ અને 
સ્રી વચ્ચેના સંબંધને સ્થાપિત કરવા માટે 
ઉજવવામાં આવે છે, જે ભવિષ્યમાં વધતા 
પરિવાર માટેપતિ-પત્નીનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરશે. 

હિન્દુ મેરેજ એક્ટની કલમ 07 અને 
કલમ 08 શું છે? 

બેન્ચે કહ્યું કે હિંદુ મેરેજ એક્ટન 
કલમ 08 હેઠળ લગ્નનું રજિસ્ટ્રેશન જરૂરી છે 
અને આ એ વાતનો પુરાવો છે કે લગ્ન કલમ 07 
હેઠળ હિંદુ રીતિ-રિવાજો અનુસાર થયા છે. 
કલમ 5 જણાવે છે કે સેક્શન 07 નં 
જોગવાઈઓ અનુસાર લગ્ન રિવાજો અને 
ધાર્મિક વિધિઓ અનુસાર થવા જોઈએ.... 

જો કોઈ લગ્નમાં તેની ગેરહાજરી 
જોવા મળે તો આવા લગ્નને કાયદાની દષ્ટિએ 
હિન્દુ લગ્ન ગણવામાં આવશે નહીં 


ઔરંગાબાદ ને હવે છત્રપતિ સંભાજીનગ 


1૨ તરીકે ઓળખાણ અને સરકારી રેકોર્ડ માં પણ 


સુધારા થયા છે..તારીખ ૨૦ મે ૨૦૨૪ નાં રોજ કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા ઉમિયા માતા 
પ્રાગટય પ્રસંગ ની કથા નો આરંભ કરવામાં આવ્યો... 

શોભા યાત્રા અને કથા આરંભ ૨૦ મે નાં રોજ કરવામાં આવ્યા બાદ બીજા દિવસે કથા 
વક્તા દ્વારા શિવ પાર્વતી વિવાહ નો પ્રસંગ સરાહનીય રીતે દિપાવવા માં આવ્યો.. 

આ પ્રસંગે ભાવાણી પરીવાર દ્વારા શિવ પરીવારનાં લગ્ન પ્રસંગ નાં પાત્રોની ભજવણી 


કરવામાં આવી... 


જિંદ૩ીતી પરવા કર્યા વગર મતદાત કરી દાખલો બેસાક્યો 


મુંબઈમાં 


બીમારીમાં સપ. 


મીના નાગજીભા 


હતું..... 


સોમવારે કાળજાળ ગરમીના કારણે અનેક મતદારો. 


મતદાનની ફરજ ચૂકી ગયા હતા ત્યારે 80 વર્ષનાં કચ્છી મહિલાએ ગંભીર 


ડાયેલાં અને 24 કલાક ઓક્સિજન લગાવેલી હાલતમાં 


તેમની જિંદગીની પણ પરવા કર્યા વગર નવી મુંબઇના વાશીના મતદાન 
મથકે મતદાન કરી નવયુવાન મતદારોએ લોકશાહીના પર્વમાં તેમની ફરજ 
બજાવવી જ જોઈએ તેનો દાખલો બેસાડ્યો હતો. 

કચ્છ ગામ બિદડાનાં વતની અને નવી મુંબઈ, વાશી ખાતે રહેતાં 


ઈ શાહ માત્ર બે મહિના પહેલાં ઓક્સિજનની માત્રા ૫૮ 


થઈ જતાં વાશીની એમજીએમ હોસ્પિટલમાં આઇસીયુમાં ૦૭ દિવસ રહ્યાં 
બાદ ર૪ કલાક ઓક્સિજન સાથે ડિસ્ચાર્જ લીધો છે. મીનાબેને પરિવાર 
સામે જીદ કરી કે મારે મતદાનની પવિત્ર ફરજ બજાવવી છે. થાણે 
લોકસભા વિસ્તારમાં નવી મુંબઈના વાશી સ્થિત સેકટર 14ના મતદાન 
મથકે એંકરવાલા એજ્યુકેશન એકેડેમીમાં તેમનું મતદાર તરીકે નામ 
નોંધાયેલું હતું. આથી તેમણે પરિવારની મદદથી ત્યાં જઈને મતદાન કર્યું 


#ઇપકર 2240૨125548 092% ૦૮ ૦૦૪ ##૦ળડદ 


1લં૬[૩૦1-૩10પતાં રિઘતંતા31: 9979352929 


11.1૯ 1117ણર છળ: 110. 


110 1ણદરાર 110000ર૧1- ૬ર /& પગ ૦ર૦દાર ડાઇઝગ_।૬દ।રડ 
#4₹.ઝ ૦૪1૮૬: 


રારા જઇ-સઇવાડ ૭૧ | ₹ારઇ-લઇનાડ૪, ૧૭૧ | ઇરછા ૪ 


ટર#પઇાદત ૬પ ર20૬ 


અને સમાજના સભ્યોના સથવારે ઓપનિંગ સેરેમની 
થી ટુર્નામેન્ટની શુભ શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. 

જેમાં મુખ્ય સ્પોનસર શિવ શક્તિ 
લિમિનેટ, કો. સ્પૌનસર શાંતિ સ્ટોન કોવરી, 
ગ્રાઉન્ડ સ્પોનસર સિગ્મા કાર ડેકોર તેમજ 22 
ટીમના તમામ સ્પોનસરો તેમજ વિવિધ 
સ્પોનસરોએ ઓપનિંગ સેરેમની માં હાજરી 
આપી હતી. 

પ્રથમ દિવસે ૦૭ મેચો રમાઈ હતી. આ 
વર્ષ સ્વાસ્થ્ય વર્ષ ઉજવતા હોવાથી સમાજ દ્વારા 
ટુર્નામેન્ટમાં ત ટ્રેનિંગ તેમજ બ્લડ કેમ્પનું પણ 
આયોજન કરવામાં આવ્યું છે મેચ ઉપરાંત ફૂડ 
સ્ટોલની સુવિધા પણ આપણી સમાજની મહિલા 
દ્વારા કરવામાં આવી છે. 


| જોડી ને જન્મ દિવસની વિશેષ ભેટ અર્પણ 
કરવામાં આવી.. 
શિવમ પોકાર ધોરણ ૧૨ માં ૮૬% 
મેળવેલ છે મધ્યપ્રદેશ રીજીયન માં સેવા સાથે 
જોડાયેલ મોનિકાબેન અને દિલીપ પોકાર, હરદા 
ના પુત્ર શિવમ પોકાર 12 મા ધોરણમાં 86% 
મેળવીને પોતાના અભ્યાસ ની રૃચિ ની પ્રતીતિ 
કરાવેલ છે જેથી તે આવનાર સમવે ઉચ્ચ 
કેળવણી અને અભ્યાસ થકી જરૂર પોકાર 
પરિવાર નુનામપણ રોશન કરશે. 
સનાતન ધર્મ પત્રિકા અને ૪5૯ની ભેટ 
અર્પણ કરી પોતાના પુત્રના જન્મદિવસ મે 
પ્રેરણાદાયી બનાવવા બદલ અને ધોરણ 12માં 
ડો સરસ અંક મેળવવા બદલ મોનિકા પોકાર અને 
તેમના પુત્ર શિવમને કેન્દ્રિય યુવાસંઘ ૪5૯મિશન 
અને એજ્યુકેશન ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન દ્વારા 
ર શુભેચ્છા સાથે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવે છે. 
યુવા સુરક્ષા કવચ યોજના.. 
એજ્યુકેશન & ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
011 12119 1901૧7 
5110 ડવતંતાળ 
51૫પ્વાળા પઢવ્લ 
110૫5૯10 132, 
1487 તંદ્ર 461331 (1702) 
€તા-87707 68415 
શ્રીસમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર સમીતી 
કર્મઠ ભાવનાને શુભેચ્છા પાઠવે છે. 


સુરત સહિત દેશના અનેક રાપેરોમાં 
ગરમી અંગે એલર્ટ જાહેર કરી દેવાતા સુરત 
પાલિકા તંત્ર સાબદુ બન્યું છે. સુરત શહેરના 
લોકોને ગરમીની માઠી અસર ન થાય તે માટે 
પગલાં ભરવા અનેક સુચનો જાહેર કરવામાં 
આવ્યા છે. જેમાં શહેરમાં ચાલતી બાંધકામ 
સાઈટ પર બપોરે 12 વાગ્યાથી 04 વાગ્યા સુધી 
કોઈ કામ ન કરવા તથા બાંધકામ સાઈટ પર 
છાશનું વિતરણ કરવા માટે આદેશ આપવામાં 
આવ્યા છે 

સુરત શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક 
દિવસથી ગરમીનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે અને 
આગામી દિવસોમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું 
છે. આ એલર્ટના પગલે સુરત પાલિકાનું 
આરોગ્યતંત્ર પણ એલર્ટ થઈ ગયું છે. સુરત 
શહેરમાં હિટ એક્શન પ્લાન અંતર્ગત વિવિધ 
કામગીરીઓ માટે તમામ વિભાગોને સુચના 
આપી દેવામાં આવી છે. 

આ ખરી ગરમીમાં સુરત મહાનગર 
પાલિકાના તમામ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર સાંજે 7:00 
વાગ્યા સુધી ખુલ્લા રાખવા માટે આદેશ અપાયો. 
છે. ક્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના કેન્દ્ર પર 
શ્રમજીવીઓને છાશનું વિતરણ કરવા માટે સુચના 
આપવામાં આવી છે. શહેરમાં બાંધકામ સાઇટ 
પર શ્રમજીવીઓને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે બપોરે 
ચાર કલાક સુધી કામ બંધ રાખવાના આદેશ 
ઉપરાંત તમામ બાંધકામ સાઈટ પર 
સમજીવીઓને છાશનું વિતરણ કરવા માટે પણ 
સૂચના આપવામાં આવી છે. 

આ સાથે સાથે સુરત મહાનગરપાલિકાના 
સફાઈ કામદારો માટે બપોરના કામકાજના 
કલાકોમાં ફેરફાર કરવા તથા કામદારોનું યોગ્ય 
હાઇડ્રેશન જળવાઈ તે માટેની કામગીરી કરવા 
જણાવ્યું છે. 

સુરત શહેરની પાલિકાની હોસ્પિટલોને 
હિટ રિલેટેડ ઈનનેશનના કેસમાં સારવાર અંગે 
પૂરી તૈયારી રાખવા માટે જણાવ્યું છે. ગરમીથી 
બચવા લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટે 
બીઆરટીએસ અને સીટી બસમાં એલર્ટ ની 
જાહેરાત કરવા સાથે બસના ડ્રાઇવર અને 
કંડકટરને પણ હિટ એલર્ટ અંગેનો મેસેજ આપવા 
સૂચના આપવામાં આવી છે. 

આ એલર્ટ બાદ સુરત મહાનગર 
પાલિકાએ સતત બેઠકનો દોર શરૂ કરીને 
ગરમીમાં લોકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટેની 
કામગીરી કરવા કવાયત શરૂ કરી છે 


અવસાન નોંધ ૭8 


સ્વઃ દેવજીભાઈ નારણભાઈ માનાણી 
ઉંમર વર્ષઃ 72, કચ્છમાં ગામ વિથોણ, 
(સ્થાનિક) 


સ્વ. કરશનભાઈ હંસરાજભાઇ નાકરાણી 
ઉમર વર્ષઃ ૭૫, કચ્છમાં ગામ - નેત્રા 
હાલે - રાજકોટ 


સ્વઃ લક્ષ્મીબેન વીરજીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષઃ 83, કચ્છમાં ગામ દયાપર (1.10 
હાલે- આણંદ (ગુજરાત) 


સ્વ.કિશોરભાઈ બાબુભાઈ ભાવાણી 
ઉમર વર્ષઃ 46, કચ્છમાં ગામ આણંદસર 
(ભુજ) સ્થાનિક 


સ્વઃ રાજબેન ગોપાલભાઈ સાંખલા 
ઉમર વર્ષઃ 89, કચ્છમાં ગામ ઉખેડા (૫૫ 
હાલે-પનવેલ (મુંબઈ) 


સ્વઃ સેજબાઈ દેવજીભાઈ લીંબાણી 
ઉમર વર્ષઃ 90, કચ્છમાં ગામ સિયોત (110 
હાલે-બાવળા (ગુજરાત) 


#4₹:/7કઝ ૦૦1-1૮૬ 
ડાં [તા'લ/તા1 11001) 5૫1૫૦ [0. 186/187, ગબ 14૦0. 7,8,9, €॥પવપત 


ઉદ્વાવ॥]1ંતા॥ાલ્ઞા1 - 370201, ।લા11€11, ઉપ]|ંતાતા - 


11વાદ. 


11તડાપછ॥નાં તિપતતા॥ - 110. 4-91 99791 57883 


ણાર.૫૫૯ત ૦1:1૮ 


1. 00/00/40 - ॥ળ1॥૫/1/1૯0 
1વંડ11૦છ॥ાં - 110. 4-91 94826 95508 
2. 81૪0૬૩4૩ - 1૬1-0140/।પ/ 
811તપ/€૬1૩ાતાં - 110. 4-91 78934 59459 

ક. 10140040 - ૦04 


£:2૯૭9૦1 ૬ર / 


5૦૮4૦૮ - 3, કકક ૫ ક 


5૫/૯૦» 54૦. 186/187 ગ૦ ૫૦. € 


વલાળતાળાંતા0લાતત - 370 201, વાઘલા, ૦પાંલતલદ - 10તાંઝ. 


છામ્ગાત્યાદઝાપમ રા 


ક્તદ/૦ ૦-₹1૦૬ 
1૬ 84૦. 3, ૯૮૦૫૮૫ત ₹1૦૦૮, "૦૬ 54૦. 


ઝિ 111700દ:ર 1।10113૦ર1 ૬ર 


ધ 
3પ્ટા%»ય /પગુગ્લાત(૪૩૦૩દ, ૯ લતતાપંતાપતાત 
3, ૯૫૭૦૬ - 370. 201 

તંગ - ૦. *91 9૦9794 57884 


ર ॥લત્ઘંણ॥ત્ાં - 


3. €પદપપપ/ા - 1701/11-.૫/00 
પ્ંપ્ટાલંઝતાં - 110. 4- 91 98843 12266 
પંલાતાંઝ॥તાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. પ્રા.1/4૪૫/#&ઝ/ - &॥રણણ& છ0&0૬૬।4 


મિલા૦5| લાં - 110. 4-91 78428 05202 
1/00. 4-91 70202 74705 


1.1૬ -130113 


11૬.03 ૦:₹:₹1૮૬ 


45, ૦૦૦૦તતાતત €1૧૦૦૬, ૦ઘાવલપ૦ઘ, 


ળા લતાં, 1૯11૮13, ૦૫ા|ંલાલદ - 370 140. 


”ક્રલવાંડા3છાપયાં રરપતજાા - 11૦. * 91 99૦254 98૦4૪ 
ઊણાત્કાંછાપ્ટાં રિધવંસા3ં - 11૦0. * 91 99784 49205 


